



CAN DDIGRIF. 
YMFFROST 
SYR JOHN HEIDDEN. 







Cyflwynedig i Feddwon Gymru. 





Camau nw GYNI) Ro 





GwnRANDEWCH y Cymry llon, mi draethaf raì o'm campau 
Fy enw yw Syr John, gwr llawn wyf o bob castiau : 

Gan bawb mewn gwlad a thref, yr ydwyf yn dderbyniol : 
Nid oes o dan y nef, bendefig mor urddasol. 







Mae genyf ddeiliaid fyrdd ym mhob ryw le o danaf : 
Ac ymddwyn :ym mhob ffyrdd, at y rhai hyn y byddaf ; 
Bywioliaeth fras bob awr, sydd genyf i'r goreuon, 
Hyd nes, wrth rodio'rllawr, y siglant megys Eglon. 







Mi wisgais deulu rhai, mewn porphor a sidanau, 

Am roddi lle'n eu tai, i'm haros hwyr a borau: 

A chodais ar ei farch, do, law er un o'r domen— 

Am hyn 'rwyf yn cael parch, a'm galw'n John Heidden. 







Mi fedraf fyw'n y llys, a byw'n y bwthyn gwaelaf— 

Rhoes llawer un ei grys oddi am ei gefn am danaf— 

Gwnaeth llawer gwr ei wraig, er mwyn fy nghael i'w. 
feddiant, h 

Mor lom ag ydyw'r graig, sy'n ymyl Blaen y Pennant. 







Mae gan fy neiliaid blant, cyffelyb !fwganod, 

O herwydd bod ei chwant tu ag attaf fi yn ormod; 
ni chlywir neb o'r rhai'n o berwydd hyn yn cwyne, 
, Ac nid yw byw yn fain, un amser yn eu blino. 










2 


Bydd pob oferddyn ffol, a llawer budrog anHad, 
Yn dyfod ar fy ol. yn gyflym eu cerddediad ; 

A lladron penau ffyrdd, yn westad fydd i'm dilyn ; 
O'r rhai'n anfonais fyrdd i feirw yn y tenyn. 


Mae rhai yn dweyd fy mod, yn un o'r lladron penaf 
Fy hun o dan y rhod, er maint o serch sydd ataf ; 
Ac hefyd y mae cwyn, fy mod yn llofrudd gerwin ; 
Ond lladd yn ddigon mwyn, y byddaf yn gyffredin, 


Mae urddas mawr i mi, yn mhob rhyw ffair a marchnad, 
Ac uchel fydd fy mri yn mhlith pob gradd yn wastad, 
Holl bendefigion byd, o'r bron sydd 'm croesawu : 

Â'r ílodion braidd i gyd, am danaf sy'n ymdynu. 


Bydd Madog-mynych-gwymp, a'r Cegrwth Mawr ab 
 Torgest, i 

A Bloesgyn ar bob tymp, i mi'n ddilynwyr gonest : 

Achubwr Cwpan Llawn, â Gwargrwm ab 1ywalltgeg, 

A fydd yn barchusiawn, o honof bob rhyw adeg 


Mae genyf lawer nod, i harddu fy minteioedd ; 

Yr wyf yn haeddu clod, o herwydd fy ngweithredoedd, 
Bydd rhai a llygyìd du, trwyn coch, a gweflau tewion, 
Â'r lleill o'm deiliadeu, dau gleisiau ac archollion. 


Bydd dadwrdd yn mhob tŷ, lle byddaf yn trigfanu,. 
A phawb yn ddigon hy', i alw ar ddiawl o'm deutu! 
A hyfryd genyf fi, fydd gweled tori potiau, 

A gwaed yn anferth li yn rhedeg hyd y lloriau, 


Bydd clywed erchyll reg, yn hyfryd gan fy nghalon ! 
A phawb yn lledu ei geg, i ganu ffol bennillion: 

A hoffus genyf fì fydd gweled dau gymmydog, 

Yn ymlad. fel dau gi, yn eithaf annhrugarog. 


Mae pawb o dan y rhod yn meddu lle i orphwyso 
Trrhai fydd wedi bod o danynt yn llafurio j 
Gwelyau o bob dull sydd hefyd gênyf finau. 

A mynych iawn y cyll rhai ynddynt eu bywydau. 
























Sw 





| I Meistr Joues o'r Glyn ddifrodi ei dad a'i diroedd ; 


Nid pawb gaiff fara gwyn, wrth rodio hyd fy llwybrau. 



























3 


Bydd llawer yn 'y nos, nol bod yn fy ngwas'naethu, 
Yn gorwedd yny ffos hyd nes b'ont wedi fferu ; 
Bydd :ereill hyd y ffyrdd, a'r lleill yn y tomenau— 
Mae genyf lwybrau frydd i fyn'd i winedd angau. 


Mi yrais Sion o'r Panti orwedd ryw nos Wener, 
Yn ymyl Ty'n-y-nant, mewn eìra hyd at ei hanner: 
Ca'dd yno oerfel blin, bu farw y'mhen ychydig.— 
Mae genyf fodd'ì drîn fy neiliaid yn gythreulig 


Gorweddodd Sion o'r Cwm yn un o'm hen welyau 

Nes fferu fel y plwm, pan oedd yn rhodio'r Gwyliau. ; 
Mi deflais rhyw hen ŵr fu'n byw ger llaw i'r Rheidiol, 
I ganol llyn o ddwr i foddi'n ddigon marwol. 


Â theflais gr y Plas, yn ymyl afon Conwy, 
Oddiar ei geffyl glâs, I dori eì forddwyd aswy. 

A Davis, gwr Tŷ Hir, a deflais dan ei gerbyd ; 
Bu'n gorwedd amser hir 'nol hyn yn methu symud, 


Bum gyda Sion o'r Graig, nid pawb sy'n gwybod hyny, 
Yn gorphen lladd ei wraig, yr hon fu'n hir yu nychu, 
A gyrais Wil Llwyn Glas i wanu eì gymydog 

Ag erfyn yn ei gas—'rwy'n hoffi pob dyn llidiog ; 


Mi wnaethum i cyn hyn, ni ofnaf ddweyd ar gyhoedd, - 


Bu'n cysgu lawer gwaith, yn ol bod yn fy nghwmpeini, 
Yn nghanol chwech neu saith o foch ìi Huw Sion Parri. 


Bu gwr yr Hafod Llom, gerllaw i Hendre'r Newyn, 
Yn gorwedd yn y dom yn waeth ei drefn na mochyn, 
Yr oedd ei wraig pryd hyn, a'i blant yn wag eu boliau— 


Mae'r brif-ffordd yn rhy gul i rai o'm teulu cymmwys, 
I fyned ar ddydd Sul o'r Capel ac o'r Eglwys, 
O herwydd heibio i mi y galwant yn wastadol, 
Heb feddwl mwy na'r ei fod ganddynt ran anfarwol. 





4 






Aeth rai o'm deiliaid:i Gymdeithas Cymmedroldeb ; 
Pa ddrwg oedd hyn i mi ? dim—haeraf yn eu hwyneb ; 
Mid wyf yn hidio draen yn :y Gymdeithas hono : 

Am fyned yn fy mlaen yr wyf—pwy all fy rhwystro? 


” Does arnaf ofn rhag dim, ond y Gymdeithas Ddirwestol ? 
Hi ddyru ddyrnod i'm, er cymaint yw fy nghorchest. 

Os hi ennilla'r dydd fy mharch a lwyr ddiffana, 

A'm deiliaid oll a fydd yn rhydd o fy nghrafanga..” 


Fr na chaf fi fy hun, le i 'sbeilio y trueiniad, 
Attelir llawer un rhag myn'd i ddamnio'u henaid. 
Fy masnach â i lawr os dirwest mwy a lwydda, 
A hedd'a chysur mawr drwy Frydain a deyrnasa. 


Os ymlaen yr â'r Good Templars fel 'wy'n ofui, 

Fo gollaf ddeiliaid da o'r rhai fu'n ffyddlon imi ;. 
Tafarnau gweigion fydd, a theiau'r wlad yn drefnus, 
A. sebrwydd garia'r dydd, on'd yw yn dorcalonus.. 





